kinakailangan na ito ay ang mamuhay nang may 
prinsipyo. Kadalasan, ang nangyayari sa ugali ng 
tao ay nahuhubog siya ng kanyang emosyon, galit, 
paghihiganti, inggit, pagkamuhi, pakikipagtagisan, 
at iba pa. Ang mga negatibong pakiramdam na ito ay 
humuhubog sa katauhan ng tao. Ngunit ang marapat 
na gawin ng tao ay ang maging disiplinado sa mga bagay 
na ito. Hindi niya dapat buuin ang kanyang katauhan 
sa pamamagitan ng mga panlabas na mga gantimpala, 
bagkus ay sa kanyang sariling desisyon na itinaguyod 
niya sa pamamagitan ng mas matayog na mga prinsipyo. 
Ito ang tinatawag na banal na pagkatao. 

Ang Tamang 

Diskarte 

Ayon sa piano ng Diyos sa paglikha, ang mga tao ay 
inilagay sa kalagayan na sila ay haharap sa paghihirap 
sa lahat ng panahon sa kanilang buhay bilang bahagi 
ng pagsusulit sa kanila. Ang paghihirap at kalungkutan 
ay mahalagang bahagi ng piano ng Tagapaglikha sa 
paglikha. Walang sinumang tao ang may kakayanan 
na alisin ang kanyang sarili mula sa buhay ng pagsubok 
at sakuna. Ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala 
sa tao na ang kasalukuyang mundo ay ginawa hindi 
bilang isang lugar ng luho at ginhawa, bagkus ay bilang 
panahon ng pagsubok na dahil dito ay matutukoy kung 
siya ba ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan 
sa Paraiso o hindi. 

Ang mga hindi magandang pangyayari ay inilagay sa 
mundo upang ang tao ay matuto ng mga aralin mula 
rito. Ang totoong aral na itinuturo ng mga hindi 
magandang karanasan ay para sa tao na umalala sa 
susunod na Mundo sa Paraiso. Maiisip niya, ‘Hindi 
ko gustong magdusa sa Kabilang-buhay tulad ng 
pagdurusa ko sa mundong ito.’ 


Kung titingnan ito sa piano ng 
Diyos sa paglikha, ang ugat Ang 

ng lahat ng problema ng tao paghihirap 

ay ang hindi naliliwanagang at kalungkutan 
pagnanasa ng tao na lumikha ay mahalagang 

ng Paraiso sa mundong ito bahagi ng piano ng 
bago pa ang kamatayan. Tagapaglikha sa 
Samantalang sa ilalim ng paglikha. 

natural na batas, ang sitwasyon 
dito sa mundo ay nagdudulot na 
ito ay maging imposible. Ayon sa piano ng Diyos sa 
paglikha, ang tao ay marapat na maging kuntento sa 
limitadong mundong ito bago ang kanyang kamatayan, 
upang siya ay makatiyak sa walang hanggang mundo 
matapos ang kamatayan sa Paraiso na inihanda para 
sa kanya. Ang tamang bagay para sa tao na gawin ay 
ang kilalanin at tanggapin ang batas ng pagkakalikha 
na ito, at planuhin ang buhay niya nang ayon dito. Ang 
tanging layunin niya sa kasalukuyang mundo ay ang 
gawin niyang katanggap-tanggap ang kanyang sarili sa 
mata ng Diyos, upang siya ay maging karapat-dapat sa 
pagkakatanggap sa Paraiso sa walang hanggang mundo 
pagkatapos ng kamatayan. 

Matagumpay ang siyang nakapagtanto ng walang 
hanggang mundo sa panandaliang mundong ito na 
nakatuklas sa mga kabiguan sa kasalukuyang mundo, 
ang sekreto sa habang-buhay na tagumpay sa Kabilang- 
buhay. 


Ang piano ng 

Diyos 
sa Paglikha 





Ang isang pilosopo mula sa Kanluran ang nagsulat na 
makikita natin na ang tao ay dayuhan sa malawak na 
sansinukob. Makikita rin natin na ang tao ay hindi 
nilikha para sa mundong ito at ang mundong ito ay 
hindi nilikha para sa tao. Ang dalawang ito ay hindi 
magkapares. Ang tao ay ipinanganak na may walang 
hanggang potensiyal samantalang sa kasalukuyang 
mundo ay makikita niyarito anglimitadongpakinabang 
lamang. Ayon sa kanyang kalikasan, ang tao ay nais na 
mabuhay habang-panahon, ngunit agad-agad, nang 
walang pahintulot mula sa kanya ay darating ang 
kamatayan at tatapusin ang kanyang buhay. Siya ay 
nagkikimkim ng mala-karagatang mga pagnanasa sa 
kanyang puso na hindi niya matutupad. Siya ay nakatira 
sa isang buhay ng panaginip sa kanyang isip, ngunit 
ang mga pangarap na ito ay hindi rin matutupad. Sa 
pagkakataong ito, walang pagkakaiba sa pagitan ng 
mahirap at mayaman. 

Bakit hindi magkapares ang tao at ang kasalukuyang 
mundo? Makikita natin ang sagot kung mauunawaan 
natin ang piano ng Diyos sa paglikha. 

Ang katotohanan ay ang Diyos - angTagapaglikha ng 
tao, ay lumikha sa tao ayon sa Kanyang piano. Upang 
makilala natin ang planong ito ay mahalaga para sa tao 
na magkaroon ng malalim na pang-unawa sa kanyang 
sarili tulad ng kung paanong ang mga proseso sa isang 
makina ay mauunawaan kung pag-aaralan lamang natin 
ang mga guhit ng inhinyero na bumuo nito. Liban pa 
sa isip ng inhinyero, walang bagay na makakapaglinaw 
kung ano ang gamit ng makinang ito. Ang sitwasyon 
ng tao ay ganito. 

Ang pag-iral ng tao ay isang natatanging kaganapan na 
walang anumang paghahalimbawa ang makikita natin 
sa malapad na sansinukob. Ang tao ay tamang matawag 
na pinakamainam na nilikha, na nangangahulugan na 
pinakamainam at pinakamakabuluhang nilikha sa lahat 
ng mga nilikha. Ang isang makabuluhang nilalang ay 
hindi maaaring nalikha nang walang dahilan. 


Ang Tagapaglikha ng tao ay lumikha sa kanya ayon sa 
isang natatanging piano. Ang Kanyang intensiyon ay 
para sa tao na mamalagi sa isang panahon ng pagsubok 
sa kasalukuyan, sa isang hindi perpektong mundo at 
pagkatapos nito, ayon sa kanyang mga gawa, siya ay 
magkakamit ng karapatan na manahan sa perpekto 
at walang hanggang mundo, na ang isa pang pangalan 
nito ay ang Paraiso. 

AngTagapaglikha ng mundo ay lumikha sa daigdig na 
ito, bilang kalahati ng isang pares - ang kasalukuyang 
limitadong mundo, na kung saan ay lilipas ang ating 
mga buhay pagkapanganak, ito ang unang kalahati; 
ang sumunod ay ang walang hanggang mundo na kung 
saan tayo ay mananahan matapos ang ating kamatayan. 

Ano ang ParaiSO? 

Ang Paraiso ay ang pangalan ng perpektong mundo; 
ang pagnanasa na nakalagay sa mga puso ng bawat 
lalaki at babae. Ang Paraiso ay kung saan ang katauhan 
ng tao ay magkakamit ng pagkakatupad sa lahat ng 
kahulugan nito. Ang tao sa kanyang buong pag-iral ay 
naghahangad ng mismong Paraisong ito at ang Paraiso 
naman sa buo nitong pag-iral ay naghihintay sa kanya. 

Ang Paraiso ay ang mundo, na kung saan ang nilikha 
na tulad ng tao ay magkakamit ng kumpletong 
kasiyahan nito, na kung saan ay iniisip niya ang gusto 
niyang isipin; nakikita niya ang gusto niyang makita; 
nakikinig siya sa mga bagay na maganda sa kanyang 
pandinig sa tunay na kahulugan nito; ito ay kung saan 
siya ay hahawak sa mga bagay na nagbibigay sa kanya 
ng ibayong kaligayahan; ito ang lugar na kung saan siya 
ay kasama ng mga tao na nagdudulot na ang kanyang 
buhay ay maging makabuluhan, na ang mga hangin ay 
nagbibigay-buhay sa kanya, na kung saan siya ay kakain 
ng pagkain na kanyang habang-panahong nanaisin 
at iinom siya ng mga inumin na nasa panaginip niya 
lamang ngayon. 


Paano magiging 
karapat-dapat sa 

Paraiso? 

Sa kasalukuyang mundo ng pagsubok, ang sinumang 
lalaki o babae, upang maging karapat-dapat sa Paraiso, 
ay marapat na magkaroon ng dalawang kwalipikasyon: 
ang isa ay ang kumilala sa katotohanan ng nag-iisang 
Diyos at ang isa pa ay ang mabuhay sa buhay na may 
prinsipyo. Ang mga kalalakihan at kababaihang ito 
na kwalipikado sa pagsubok na ito ay bibigyan ng 
lugar sa Paraiso - na kung saan ang lahat ng kanilang 
mga pagnanasa ay matutupad. Para sa mga hindi 
makakapasa sa pagsubok, sila ay gugugol ng kanilang 
mga buhay sa kalagayan ng walang katapusang kawalan. 

Sa kasalukuyang mundo, ang tao ay makakatagpo 
sa kanyang sarili na malayang-malaya. Ngunit, ang 
kalayaang ito ay hindi sa kanya bilang isang karapatan 
bagkus ay bilang isang pagsusulit. Ang marapat na 
gawin ng tao ay ang kilalanin ang katotohanan tungkol 
sa nag-iisang Diyos, at ang sumuko sa Kanya - hindi 
sa pamimilit bagkus ay sa sarili niyang kagustuhan. 
Ang pagsukong ito sa katotohanan ng isang nag-iisang 
Diyos ay walang duda na siyang pinakamahalagang 
sakripisyo na kayang magawa ng sinumang tao. Ang 
pagkilala sa katotohanan ng nag-iisang Diyos ay 
tulad ng paggawa ng tao sa kanyang sarili na maging 

S ™" 1 " 4 - hindi lamang para sa Diyos 
igkus ay para sa ibang tao 
aa rin. Ito ang kabutihan na 
siyang mag-aangat sa tao 
sa mataas na posisyon. Ito 
ang magdadala sa kanya sa 
mga pinto ng Paraiso. 

ng kahulugan nito. / Ang pangalawang 
mahalagang bagay sa mga 


